CAN SBRrCH 

SEE 

BILI WILLIAMS 
HAMAH" JOHHSON 

Ton,—“ Llandyssul.” 

Trigolion siroedd Cymru, 

Yn fawrion ac yn fan, 

O ! dewch yn nes i wrando 
Ar air neu ddaü o gan ; 

Cewch glywed genyf hanes ‘ 

(Yn awr mewn geiriau llawn) 
Am fab a merch fu’n caru 
Heb gel yn gywir iawn. 

Yr oedd yn ferch foneddig 
Yn berchen llawer dawn, 

Ac aur ac arian hefyd, 

A thiroedd llydain iawn, 

A’i glendid yn rhagori 
Ar ferclied tref a gwlad, 

A hi oedd ’r unig blentyn 
A feddai’i mam a’i thad. 

Hi ro’es ei bryd a’i ffansi, 

A’i bwriad oll i gyd, 

Ar garu mab i ffermwr, 

Heb fawr o bethau’r byd; 
Gwrthododd hi arglwyddi, 
Marchogion teg eu gwawr, 

Gan ddweyd mai “gwell yw cariad 
Na chyfoeth India fawr.” 

’Nol iddynt hwy cytuno 
I briodi, trwy fawr serch, 

Aeth rhywrai ’n glâu a’r newydd 
At dad a mam y ferch ; 

A’r sgwier pan y clywodd, 

A ncidiodd ar ei dra’d 
Fel un o’r dynion ffolaf 
Fu ’rioed o fewn i’r wlad. 


2 


Danfonodd y cwmstabliaid 
I ddala’r feinir lon; 

Yn fuan gorfu iddi 

Ymddangos ger ei fron ; 

Ee dd’wedodd mynai i danfon 
I' ffwrdd i’r gwledydd pell, 

Os na wnai wrando’i gyngbor, 
Ä matchio llawer gwell. 

“ Pe baech chwi yn fy nanfon 
I ffwrdd yn mhelí o dir, 

Netì. ’ngosod mewn tywyllweh,. 

Dan gloion tytìion dur, 
Cewch weled yn y diwedd 
Na fyddwch gwell na ffol; 
Mi gym’ra’ nhynu’n ddarnau 
Cyn tyna’i ’ngeiriau ’tìol.” 

Hi ga’dd ëi rhoi dan gloion 
Dros bedwar mis ar ddeg, 

A’i chadw mewn tywylíwch,, 
Heb fawr o chwareu teg_; 

Er cymaint ga’dd ei phoeni r 
Heb neb i wrando ei chwyn> 
Yr oedd hi’n foddlon marw 
Dan gloion er ei fwyn. 
Dywedäi’i, thad os matchiai. 

A marchog teg ei wawr, 
Oedd berchen tai a thiroedd, 
Ac aur ac arian mawr, 

Ca’i rhyddid i dd’oá allan,. 

A chlod a pharch yn siwr, 
Onide, ca’i chadw yno, 

A byw ar fara a dw’r. 

“ Pe bawn yn cael fy newis 
Ar fötìedd yn mhöb lle, 

ÍSfi chym’ra’i neb wy’n ’nabod 
Yn bfiod ond efé ; 

Ey anwyì dad, rhowch ryddid 
1 mi gael d’od i ma’s,r~ _ 
’Does dim yn welì na chariad 
Ar wyneb dáear las.” 


3 


« Mi’th cadwaf mewn tywyllwch 
Tra paro ’nyddiau i, 

Heb feddu cwys o’m daear, 

Na dyfod byth i’m ty,— 

Heb weled haul na lleuad, 

Na llewyrch rnewn un lle, 

Os na wnei roddi ffarwel ‘ 

Am byth i’w gwmni e’.” 

“ ’Dwy’n eeisio dim unfodfedd 
O’ch tai a’ch tiroedd chwi; 
’Rwy’n foddlon myn’d heb ddimai 
I ffwrdd oddiwrth eich ty ; 
Gwell genyf hela’m tamaid 
Trwy’r wlad o le i le, 

Na chael meddianuh cleyrnas, 

A cholli’i gwmni e’.” 

Y mab, ’mhen pedair blynedd, 
Ddyfeisiai’r ffordd mewn brad 

I ẃeithio coffm newydd, 

Fel giillai dwyllo’i thad ; 

A’r ewmni aeth i gladdu 
Y cofììn hardd ei wedd, 

Gan ddweyd, “ MaeBili Wilhams 
Yn gorwedd yn ei fedd. 

Pan glybn’i thad roi Bili 
I orẁcdd yn y pridd, 

■ Fe s-yrchodd yr aUweddau, 

Èr tynu’i ferch yn rhydd ; 

“ 0 ! nid oes i mi obaith 
Cael gwel’d ci wyneb mwy , 

O gariad d arfu iddo ; 

Ddyoddef marwol glwy’. 

Yn mhen rhyw dri diwrnod 
Cyfarfu’r mab a’r ferch,— 

Y seren fwyn, garedig, 

Oedd wedi denu’i serch; 

Cofleidiai a chusanai 

Y feinwen deg o bryd ;--- 
B’le gwelwyd dau mor ffyddlon 
Yn caru o fewn i’r byd ì 


4 


Gwell oedd gan Hannah Johnson 
Gael gwel’d ei wyneb pryd 
Na phe b’ai’n cael medianu 
Y ddaer yma i gyd ; 

A dagrau o lawenydd 

A ífrydiai’i dwyrudd fwyn, 
Tra’i chariad rhwng ei breicbiau 
Yn gwrando ar ei chwyn. 
Oddiynö o flaen ’r offeiriad 
Yr aethant hwy eill dau; 
Danfonwyd am y license 
I gaeì priodi’n glau ; 

Ac yno hwy briodwyd, 

Er gwaetha’i mam a’i thad ; 
Maent heddyw gyda’u gilydd, 

Er maint y llid a’r brad. 

Y sgwíer pan y clywodd, 

I’r rhai’n briodi eilì dau, 
Dechreuodd rwygo’i ddillad, 

Heb wybod beth a wnai;. 

0 falais at ei blentyn, 

Dyrysodd sense y. dyn, 
Cymerodd ddose o wenwyn, 
Nbs>iddo ladd ei hun ! 

Gwell fuasai iddo syrthîo 
0 fíaen yr Orseddfa gref, 

A llefain am faddeuant 
Gan Awdwr dae’r a nef; 
’Roedd yntau’n gwrando’r gelyn, 
Nes marw mewn mawr boen, 
A’i enaid ga’dd roi gyfrif 
0 fiaen yr addfwyn Oen. 
Cymrwch chwithau rybudd, 

Bob un sy’n gwrando’r gan, 
Am beidiö rhwystro cariad 
Byth mwy i fyn’d yn mla’n ; 
Waith nid oes dim ond angau 
I’w gaeì o fewn i’r byd, 

All rwystro dau f’o’n caru 
Yn ffyddlon fyn’d yn nghyd. 


Jones a’i Mab, Ärgraffwyr , Aberdar. 


